Yeesu Kirist kese mooy muccal 


Dina jur doom ju goor, nga tudde ko Yeesu, ndaxte mooy kiy 
musal xeetam ci seeni bakkaar.» Macë 1:21 


Ndaxte Yalla dafa bëgg addina, ba joxe jenn Doomam ji mu am 
kepp, ngir kepp ku ko gëm am dund gu dul jeex te doo sanku 
mukk. Yowaana 3:16 


> Yeesu ne ko: < Man maay yoon wi, maay dëgg gi ak dund gi. 
Kenn du ñëw ci Baay bite jaaralewul ci man. Yowaana 14:6 


Te mucc amul ci keneen, ndaxte ci suufu asamaan amul 
weneen tur wu Yalla Jox nit, wu nu war a mucce. Jëf ya 4:12 


Ndaxte li ma jëkk a jot, jottali naa leen ko: Kirist dee na ngir 
dindi sunuy bakkaar, ni ko Mbind mi tërale. suul nañu ko, te ca 
ñetteelu fan ba, mu dekki, ni ko Mbind mi waxe: 

1 Korent 15:3-4 


Ci Kirist Yalla Jot na nu jot, maanaam mbaalug bakkaar yi, and 
ak yiwam ju magg ji. Efes 1:7 


Amna ñeenti dëgg yu nu wara xam bu baax: 
1. Yàlla bëgg na la lool. 


Dafa bëgg nga am ak moom dund gu dul Jeex ca asamaan si. 
Ndaxte Valla dafa bëgg addina, ba joxe jenn Doomam ji mu am 
kepp, ngir kepp ku ko gëm am dund gu dul jeex te doo sanku 
mukk. Yowaana 3:16 


Dafa bëgg nga am dundu gu barite am njariñ ak moom. 
Sacc datay ñëw, ngir sacc, rey ak yaq. Dama ñëw ngir ñu am 
dund gu bare. Yowaana 10:10 


Waaye loolu terewul nit ñu bari duñu am dundu gu am njariñ, te 
xamu ñu ndax dina ñu am dundu ba faaw ndax... 


2. Nit ku bàkkaar la ciboppam. Moo tax mu tàggook Yáàlla. 
Ñépp a bàkkaar. 
Ndaxte ñépp a bakkaar, ba joteetuhu ndamu Valla. Room 3:23 


Ndaxte bëgge ci xaalis mooy reen bepp ñaawtéef... 1 Timote 6:10 


Peyug bakkaar mooy dee. 
Ndaxte peyug bakkaar mooy dee... Romain 6:23 


Bible bi dafay leeral ñaari xeeti dee: 


e Faatu ci yaram 
Ndaxte Valla data jagleel nit ñi dee benn yoon, gannaaw loolu 
atte leen. Hebrews 9:27 


e Dee ci ngëm wala tàqaloo ak Valla ci safara ba faww 

Waaye ñi ragal, ñi gemadi, ñiy suux, bôomkat yi, njaalookat yi, 
luxuskat yi, xöremkat yi ak fenkat yépp, seen wall ci deegu 
safara ak tamarax, mooy Aaareelu dee. Peefu ma 21:8 


Su nit taggee Valla ndax bakkaaram, lan mooy saafara jate-jate 
bii? Danuy faral di xalaat ne pexe yi ñooy: diine, jëf yu rafet, ak 
jikko yu rafet. 


Waaye lenn pexe rekk la jõge ci Valla. 
3. Yeesu Kirist rekk mooy yoon wi. 
Loolu mooy kaddug Valla. 


> Yeesu ne ko: < Man maay yoon wi, maay dëgg gi ak dund gi. 
Kenn du ñëw ci Baay bite jaaralewul ci man. Yowaana 14:6 


Moo fey sunuy bakkaar lepp. 

Ndaxte Kirist itam dee na benn yoon ba faww, ngir dindi bakkaar yi, 
moom mi jub ngir ñi jubadi, ngir yóbbu leen ci Valla. Ray nañu ko ci 
varam, waaye Xel mi dekkal ko: 1 Piyeer 3:18 

Ci Kirist Yalla jot na nu jot, maanaam mbaalug bakkaar yi, and ak yiwam 
ju magg ji. Efes 1:7 


Valla dige na dund gu dul jeex. 

Ku gem Doom ji, am nga dund gu dul jeex, waaye ku gemul Doom ji, doo 
gis dund gu dul jeex; Waaye merum Vallaa ngi dëkk ci moom. 

Yowaana 3:36 

Ndaxte peyug bakkaar mooy dee; Waaye mayu Valla mooy dund gu dul 
jeex ci Yeesu Kirist sunu Boroom. Romain 6:23 


4. Danu wara gëm Yeesu Kirist ngir mëna mucc. 


Sunu mucc Mingi aju ci yiwu Valla, Jaar ci ngëm ci Yeesu 
Kirist. 

Ndaxte ci yiwu Valla ngeen mucce ci kaw ngem. Waaye 
loolu jõgewul ci yéen, mayu Valla la, te jõgewul ci seeni 
jet, ngir kenn bañ a damu. Efes 2:8-9 


Ndaxte kepp ku woo Boroom bi ci turam, dinga mucc. 
Romain 10:13 


Ñaan bàkkaarkat 


Ñaanleen lii ak ngëm. 

Boroom Jesus, jërëjëf waay ci li nga ma bëgg. Maa ngi nangu ne 
bakkaarkat laa te maa ngi lay ñaan nga baal ma. Jërëjëf ci sa 
dee ci bant bi, sa suul, ak sa ndekkite ngir fay samay bakkaar 
yépp. Maa ngi lay woolu, yaay sama Boroom ak sama Musalkat. 
Maa ngi nangu dundu gu dul jeex gi nga ma jox, te jebbal naa la 
sama dundu. Dimbali ma, ma samm sa ndigal yvepp, ba neex sa 
bët. Amiin. 


Sudee woolu nga Yeesu Kirist, lii moo la dal: 


e Leegi am nga dundu gu dul jeex ci Valla. 
Lii mooy bëgg-bëggu ki ma yonni: kepp ku gis Doom ji te gem 
ko, am dund gu dul jeex; Yowaana 6:40 


e Say bakkaar yépp fey nafu leen te baal nafu leen. 

(demb, leegi, ëlëg) 

Waaye Yeesu, bi mu joxee sarax suy dindi bàkkaar yi benn yoon 
ba faww, toog ci ndeyjooru Yàlla. Ibre 10:12 


e Mbindeef mu bees nga ci kanamu Valla. Mooy ndoortelu sa dundu gu bees. 
Kon bu nit bokkee ci Kirist, mbindeef mu bees la. xoolal, lepp a ngi bees. 
2 Korent 5:17 


e Nekk nga doomu valla. 
Waaye ñi ko nangu te gëm ci turam, may na leen, Au am sañ-sañu nekk doomi 


Valla. John 1:12 


JEf yu baax duñu yoon wi nuy jaar ngir mucc, waaye dafiuy firnde wala 
meññeefi sunu mucc. 

Ndaxte Yàlla moo nu sàkk ci sunu bokk ci Kirist Yeesu, ngir nu amal jëf yu baax, 
yi nu nara dogal lu jiitu. Efes 2:10 


Yal na la Yàlla samm! 


